Wd 


dc Di 


Mr | P.T 
“. MYFYRDOD 
: _ Uwchben Bedd Mr. Owen Thomas, 


GWALCHMAI, MON, 
Yr hwn a fu farw Chwefror 2fed, 1857, yn 71 mlwydd oed ; 
A'I GYFAILL 


Y Parch. Wm. Charles, Gwalchmai. 


YN y llanerch hon o'r ddaear 

' Gwelaf isod, er fy ngalar, 

Le gorwedda 'nawr weddillion 
Dau oedd gynt yn hoff gyfeillion. 





< DR Gw 


“nM 





6 

y o ; O Sn ec 8 i 
Ŵ 

: 


ic 


WILLIAM CHARLES ac OWEN. THOMAS, 
Dau tra ffyddlawn yn eu heinioes; 
Dau o ardal Gwalchmai oêddynt, 
' Lle mae hiraeth mawr am danynt, 
| Buont gyda'u gilydd droien 
le. . 'N teithio gwledydd Mon ac Arfon, 
An Fel byddai CHARLES i efengylu, 
a 'Rhwn êr's talm sy wedi tewi. 


eg 


Ond er hyny mae eu coffa 
'N fendigedig draw ac yma, 
Trwy y wlad yn ddiwahaniaeth 
Ac o'u colli mae mawr hiraeth. 


gyd Rd Ng yr Dr 


“o Mae'n wir fod blynyddwa rhyngddyn', 
bo Un fel tad a'r llaìl fel plentyn; 
or OwEN THOMas ro'i gynghorion, 

_ CHARLES fel plentyn ufydd tirion. 


z 


Fe fu efam'rai blynyddau 
Cyn ei gadael dan gystuddiau, 
ioff rai yr amser yma 
Ydoedd THomas, a'i gyffuria', 





Dydd cyn ei farw 'rwy'n cofio, 
WxnrrAM CHARLES ofynai iddo, 
'. OwEN THOMAS, yw beryglus? 
Gan ei fod yn teimlo'n glwyfus. 


1 A Yntau yn ei ddull mwy siriol 
A'i hatebai yn naecaol, 

Âm nad allai'i dyner galon, 

an Ddal i ddweyd y gwir yn union, 
( A phan 0edd yn rhydauw'r afon, 
h OwEN THOMas safai'n eon, » 
(' yR A gofynai'r amser hono. 

| «Fa fodd'r ydoedd ef yn teimlo! ” 














2 


Yntau dd'wedai yn ddibetrus 
Fod pobpeth ganddo'n gysurns; 
Yna CHARLES 'mhen rhai munydau, 
Laniai'n sâff mewn man ddymunai. 

Felly ar yr adeg yma 
Y ddau gyfaill ymwahana, 

Un ehedodd fry i'r aefoedd, 
A'r llall yma a arosodd. 


Cydnabyddem Dduw yn benaeth 
'N ngwyneb dyrys drefn rhagluniaeth ; 
Cym'rodd CHanLEs er gofid ini, 
Cawsom TmHoMas fwyn i'n gweini, 

Oh! ein cyfaill, OwEN THOMas, 
Pwy mor fuddiol mewn cymdeithas ? 
Fe wnai gydag 'w'llys calon 
Bob cynorthwy i'w gyd-ddynion. 

Ac yr oeddym bawb yn addo 
Iechyd a hir ddyddiau iddo; 

O! fel 'roeddym oll fel ardel 
A'n dysgwyliad wrtho'n uchel. 

Ond pan oeddym fwya'n disgwyl 
Ef er hyny gadwai noswyl; A 
Dyna sydd i'w ddweyd am dano, i 
Mae 'nawr yn yr Iesu'n huno. 

Nawr wrth gofio 'i gymwynasau 
Pwy all beidio wylo'r dagrau ; J 
Cofio cymaint a wnaeth erom 
Yr ym heddyw'n drwm ein calon. 

O! fel byddai ef mor gyson 
Yn y capel yn mhob moddion; â, 
Os dygwyddai fod 'n absenol 
Mawr a'r holi byddai'r bobol, “Y 

Bu'n ein plith flynyddau hirion 
'N gweini 'i swydd fel blaenor ffyddlon, 
Myn'd a dod i'r cyfarfodydd 
Drosom byddai ef yn ufydd. 

O! mor chwith i'r Eglwys yma 
Ei fod heddyw dan briddellau, 

Na bae eto fel arferol 
Yn gwylio drosti hi yn wrol, 

Os cyfodai ymrysonau 
Yn yr Eglwys ar adegau, ; 
Fe ddysgwyliai pawb bob amser, | 

Iddo ef derfynu'r mater, | 

Yr hyn a wnai'n fwyn a siriol ' 

Mewn awdurdod anarferol, b 


» 
dÂ 








3 

Cliriai'r glân, condemnia'r beius, 

A phob peth ddo'i i'w le'n hwylus. 
Ac nid siarad wnai. yn segur, 


— Ond croesawai y pregethwyr; 


Nol a danfon rhai'n y byddai— 
Er mwyn crefydd gwnai'a allai, 
Myn'd i gyfarfod y chwech wythnos 
Âm flynyddau y bu THOMas, 
Y cynlluniau adref deua 
Fel cai'r yszol arnynt wledda, 
Cyfaill ealon'r ysgol ddyddiol, 
Felly hefyd y Sabbothol ; 
Gwnaeth a allodd er daioni, 
Yn ei ardal, i'r ddwy hyny. 
Ah! mi glywaf eto'n cwynfan 
Ein chwaer fechan, Eglwys Dothan, 
Herwydd colli tad mor hawddgar, 
Hon yn awr sy'n fawr ei galar. 
Ond os âf i fanwl wrando 
Âr eglwysi glywai'n cwyno, 
'Achos iddynt hwy ei golli, 
'N.wir nis gwn pa bryd caf dewi. 
Gada Bethel, gyda Soar, 
Ydynt heddyw'n fawr eu galar, 
Gosen, Seion, gyda Hebron, 
Wylant am y bugail ffyddlon, 
Tybio rwyf na byddwn onest 
Heb ddweyd ei fod yn nglyn â Dirwest; 
Teithio wnai i'w chyfarfodydd, 
Ynddynt byddai yn Gadeirydd, 
Heblaw bod yn fawr mewn, crefydd, 
'Roedd yn mhethau'r byd yn gelfydd, 
Trinai hwn a rho'i-hyfforddiad 
I dlodion, gweddwon, ac amddifaid, 
'Roedd fel Job:pan yn ei drigfan, 
Cwyn ni wyddai, chwiliai allan ; 
Ac 'roedd ganddo gydau hyny 
Ddoniau cymhwys i'w diddanu, 
Os dygwyddai bod rhyw deuls 
A'u hamgylchiad wedi d'rysu, 
'Roedd OwENn THOMAS yma'n barod— 
Rho eì ysgwydd dan-eu trallod, 
Ac fel hyn am faith flynyddau 
Ei gwas'naethu wnai yn ddiau ; 
Erbyn heddyw:mawr yw'r galar, 
Mae o'n golwg yn y ddaear. 








— 
o 


——cyY—- — 
— pa —— 


' 


| 
| 
| 
' 
i! 
î 
| 
| 
| 





4 


Nid oes genyf ond dychmygion 
Âm ei agwedd a'i arferion, 

Fel yn fyw o flaen fy llygaid, 
Maent yn taro'n chwith ì'm teimlad, 
Pwysa'i ddwyfron ar y counter, 

'Rolwg arno fyddai'n hawddgar, 

Fel y gallem nesâu ato, 

A rhwydd ddweyd ein helynt wrtho. 
Mi ddych mygaf wel'd y cleifion 
'Nesau' mlaen dan eu harchollion, 
Yntau'n siriol edrych arnynt, 

Ac yn cydymdeimlo drostynt. 


Pan fyddai'r claf yn traethu wrtho, 
Dywedai yn aml, “Mhy,” wrth wrando, 
Yna fe ofynai'n hawddgar 
“' Hwn a hwn, pa le mae'th lester.” 

Ar ol ei gyflwyno iddo, 

Am funyd byddai'n sy'n fyfyrio, 

Yna fe ddechreuai olrhain 

Ei gyffuriau mewn modd cywrain. 
Codai fyny ei olygon, 

Ac estynai'i ddwylaw tirion 

I gofleidio ei botelau, 

Rhai gynwysant ei gyfluriau. 

Rhai a chnawd ac esgyrn drylliog 
Ddeuant ato yn galonog, 

Gan ddysgwyl cael 'n anffaeledig 
Eu gwella'n holliach gan y meddyg; 

Ac ni chai ond un e lawer 
Ddysgwyl wrtho ef yn ofer; 
'Roedd e'n hyddysg yn y natur, 
A'i dolur a wellâi'n brysur. 

Ond O! mor alarus, heddyw 
Mae e'n ngwaelod bedd yn farw; 
Ninau'n dyoddef ein gofidiau, 

Heb neb cymhwys yma i'n gwella. 

Gwir fod amryw o feddygon 
'N meddu ar ddoniau mawr a moddion, 
Ond ni wiw, gan faint eu tlodi, 

I rai nesu at y rhei'ny. 

Nid er elw, O! mor rhyfedd, 
'Byddai ef yn rhoi ymgeledd ; 

Ond o gariad at dylodion 
Yr ymddygai ef mor dirion. 


'Nawr pan bydd fy nghorph yn boenus, 
Try fy meddwl yn alarus, 














5 
Pan y cofiwyf na chai'n rhagor 


Gan f'hen feddyg yr un cynghor. 


Dan ei ymddiddanion mwynedd 
Bu llawer un yn cael ymgeledd, 
Fel bu'm inau f'hunan droea'— 
Wrthym mwy 'run gair ni dd'weda. 

Bu'm rai gweithiau yn dych'mygu 
Ei weled gartref gyda'i deulu, 
Rhai'n yn eiste'n gylch o'i gwmpas 
Yntau yn cynghori'n addas, 

'Roedd e'n ddyn yn mhlith ei deulu 
Serchog iawn, a hawdd ei garu ; 

O! fel byddai ef mor addfwyn 
Wrthym oll, yn was a morwyn. 

Byddai'n cadw mawr awdurdod, 
'Roedd ei ddull at hyn yn hynod, 
Byth ni chlywid e'n bygythio, 
Ond fe'n denai'n ufydd iddo. 

Pan y byddai yn ymddiddan 
A mi oedd was ar unrhyw amcan, 
Byddai'i eiriau ef bob amser 
'N dwyn i mewn ryw flasus -bleser, 

Ac, yn wir, fe ballai geiriau 
Im' osod allan fy nheimladau, 

Pan daeth ata'r newydd garw, 
Fod f'hen feistr wedi marw, 

Llawer gwaith ar ddechreu oedfa, 
Bu'm yn chwilio'n mhlith y dyrfa, 
Dysgwyl wel'd e'n codi 'fyny, 

Fel y byddai, i gyhoeddi, 

Pan y gwelwyf nad yw yma, 
Meddwn, Gallai nad yw gartra', 
Methu coelio iddo fyned 
I un man na chaf ei weled. 

Gwel'd ei le odan y pwlpud 
Roddai imi drymaidd ergyd, 

Pan y cofiwyf na chaf eto 
Byth ei wel'd yn eistedd yno, 

Oh! 'r fath golled gafodd Gwalchmai, 
Colli THOMAS mawr ei ddoniau, 
Mae'r olwg arni'n glwyfedig, 

A'i thrigolion fel yn unig. 

'N wir nis gwn pa fodd i dewi, 
A'r un pryd 'rwy'n ofni pechu, 
Rhag fy mod, wrth ddweyd fel yma, 
A'r Goruchaf yn cweryla. 








i * 


6 

Pa fodd y gallwn ni, mewn difri', 
Ddweyd, O hyn daw in' ddaioni? 
Mae'n yn ein cwrddyd amryw bethau, 
"Dallwn mo'u hesbonio yma. 

Mae dydd yn do'd bydd pethau felly 
'N cael eu dwyn i lwyr oleuni; 

Pan gyrhaeddwn, oleu'r eilfyd 
Bydd hynini yn oleu hefyd, 

Bu dan gystudd amryw. fisoedd, 
Und ef yn dawel a'i dyoddefodd ; 
Aeth drwyddo oll yn amyneddgar, 
Tra bu yma ar. y ddaear, 

Pan oedd bron a ehreesi'r afon, 
THoMas fwyn ymddygai'n dirion, 
Gan ymostwng yn ddifrifol 
I ewyllys ei. Dad nefol, 

'Nawr fe ddwedai, fel arferol, 
Fod geiriau'r Beibl yn synwyrol, 

Ac adroddai ddarn, o adnod— 
“* Am hyny byddwch chwithau barod.” 

Galwai'n mlaen ei anwyl briod, 
S'glai law. yn dirion hynod, 

Gan ddweyd, eifod yn myned adra', 
Â gofynai, a dd'ai hithau. 

Yna galwai, mewn modd cynhes, 

Ar ei forwyn, Mary Evans, 
Ac a siglai, law, â. hithau, 
Gan ddywedyd yr un geiriau. 

Ac yn nesaf galwai Eliza, 
I siglo llaw am y tro ola'; 
Pawb oedd yno,y pryd hyny 
A ffarweliodd gyda'i deulu, 

Wrth ei glywed ef fel; yma, 
Robert Edwards.a.ofyna', 

A oedd ganddo neb yn glynu 
Pau yr oeddynt hwy. yn; methu ? 

Yntau 'tebai'n gadarnhaol, 

Mewn amynedd fel arferol, 


"*'R hyn esboniai'r adnod hôno, 
'Na frysia'r un, o'r rhai, a gredo, 


Ac ar hyny ymadawodd, 
Ac ehedodd fry i'r nefoedd, 
Gan adael byd llawn.trallodau, 
I fwynhau y per ganiadau. 
John Charles bregethodd yn ei,wylnos, 
'Rhwn oedd âg e'n gyfaill agos, 



































Ci 


mg NR 
( OH 


'N cant a deg a chwech o'r Salmau, 
A'r bymthegfed o adnodau. 

Dydd ei gladdu, rwyf yn cofio 
'R olwg ar y dyrfa gryno, 

Pawb o'r braidd yn ddiwahaniaeth 

'N tywallt dagrau hallt yn helaeth; 
Yn y capel fe bregethodd, 

I alarus”dorf o bobloedd, 

William Roberts, gŵr o Amlwch, 

Cyd drafaeliwr 'run anialwch, 

Wrth y bedd fe wasanaethai 
Ebenezer rhwydd ei ddoniau ; 

Ar ol darfod y gwasanaeth, 
Pawb edrychent oll ar unwaith 

Ar ei gorph ef mewn modd parchus, 
Gan chwech o ddynion anrhydeddus 
'N cael eiro'i i lawr mewn daear, 
Lle mae heddyw, er ein galar. 

Ac er hyny mawr yw'r holi, 

Pwy gawn i'w le wna ei lenwi? 
Ond er ini fanwl chwilio, 
Ni chaed neb i'r golwg eto. 

Pe bai'n bosibl in” trwy ddagra' 
Ei goel e'n ol i'r ddaear yma, 

Mi wn hyn, a gallaf dystio, 
Na chai aros fynyd yno; 

Deuai'r cleifion trwm ei calon, 

'N llu dan amryw o drallodion, 
Deuai'r gweddwon a'r amddifaid, 
Gollyngent ddagrau fel llifeiriant, 

Deuai'r eglwys oll yn gryno, 
Plant yr ysgola dda'i yno, 

A gollyngent ddagrau ddigon 
I dy nofìo o'i gwaelodion, 

Yn eu plith mi ddeuwn irau, 

A gollyngwn ffrwd o ddagrau ; 
Ond er hyny, trwm yw d'wedyd, 
Wylo 'rym ac hebddo hefyd, 

Pe bae'r byd i gyd. yn gryno 
'N tywallt dagrau ae och'neidio, 

Ni wnai brenin dychryniadau 
Yr un cyfrif o'i ffol bethau, 

'Nawr, fy nghyfaill, wrth derfynu, 
Chwant sydd arnaf ofyn iti, 
A oes arnat tiddim hiraeth 
'Ddod. yn ol i'r ddaear eilwaith? 














'Rwyf yn awr'yn nhir y gwynfyd, 
Wedi g gadael pob rhyw adfyd, 
Ac ni/ddown yn ol i'r unrhyw, 
Can'$g yma llawer iawn gwell ydyw. 
Ond beth meddi am dy brïod A 
Sydd yn awr yn fawr ei thrallod ; | 
Mae ei chalon ar ymdori i 
Herwydd iddi hi dy golli. Ur bw ^^ 
—” | Mae pob undeb wedi darfod La 
Rhyngof fi yn awr â'm priod, 
'Doedd yr amod ar y dechreu 
Ond hyd nes gwahana angeu. 
'Nawr ti weli mai peth ofer 
I mi ddod yn ol i'r ddaear, Ŵb 
Ac wrth hyny byddwn hefyd Mo 
'N dewis croes le coron bywyd. a 
Byd yw hwna'n llawn o groesau 
Troell rhagluriaeth a blinderau, 
Yma mae'r orphwysfa hôno Ed 
Mae Duw yn ei air yn addo. bn 
Oh! fel 'roeddwn gynt mor ynfyd EE 
'N ceisio'th ddwyn yn ol i'r adfyd, NO 
Minau f'nunan wedi blino i 
A chwant weithiau ì fyn'd o hono, Ê 
Ond nid cynfigenu 'rydus “ 
Wrth dy ddedwyddwch'n mharadwys FE at P sb 
Ond methu'n lân 'rym a gwybod ys 
Pa fodd gallwn wneuthur hebod. 
'Nawr 'rwy'n tewi gyda dywedyd 
Wrth ei weddw sydd mewn blinfyd, FN 
Sych dy ddagrau—paid a chwyno, ôr 
Ti gei Tesu'n briod eto. 
Dyro arno ef dy oglud, 
Dyg di'n sâff i dir.y bywyd; 
A phery gyda thi mewn undeb 
Hyd derfynau tragywyddoldeb, 
Wele'n awr mae'n rhaid terfynu, v 
Er fod 'nagrau i heb sychu ; — 
Ni chaf wel'd tra ar y ddaear, b^ 
Neb cyffelyb i f'hen feister. y 


HENRY WirnrAMs, Gwalchmai. 








í 
” 

Caernarfon : argraffwyd gan H, Humphreys. ; | (i 
: ì 





